C E R D D 


X 

NOS SADWRN. 



Gan W. E. JOXES, (Gawrdaf.) 

Pa beth a welaf? — Gweithiwr draw 
A ehaib a rbaw'mewn rhych, 

A phwys a thristwch byd, a’i wg, 

A’i gwnaeth yn ddrwg ei ddrych ; 
Ond er ei fod mor lwm i’w gael, 

Tn glytiog wael'ëi wawr, 

Nos Sadwrn deifl ei galed waith, 

A’i ludded maith i lawr. 

0 gwel mor glytiog, garpiog yw, 

Yn ceisio byw’n y byd ; 

Heb ond prin ddigon at ei draul, 

Yn nghysgod Haul o hvd; 

Ei gylla weithiau’n gwaeddi’n grocb., 
Pob dimai goch ar goll; 

«ind daw JSTos Sadwrn;—gyda llog 
Ee gaiff ei gyflog oll. 

Mae blin a chaled waith y dydd, 

Hyd ffosydd gyda’r ffyrdd, 

Bron a gorlwytho ’i babell frau, 

Mae dan ofìdiau fyrdd ; 

Pa’m mae’n gwirfoddol oddef dan 
Ei ffwdan ? Adyn ffol! 

Ah! mae ei olwg ar ryw lon 
Yos Sadwrn eto’n ol. 


2 


Cyn codi’r Haul y bore rhed, 

A’i fwyd a’i fasged fach, 

Pîb fer yn cuddio rhau a’i mwg 
O’i wridog olwg iach ; 

Pan fyddo hûnawg wyr mawr glod 
Tn bod heb symud bys, 

Bydd e’n llafurio’n ol ei drefn 
A phen a chefn yn chwys. 


Pa beth bob bore sy fel hyn, 

Yn gyru'r dyn i’w daith, 

0 hir fìlldiroedd gyda brys 
Awyddus at ei waith ; 

Gan barhau yn ddiwyd drwy bob hin, 
Hes darfod blin oes dydd ? 

T cyílog melus ddaw i’w ddwrn 
T lon ffos Sadwrn sydd. 


Gan yr Uchelwr mae ei barch 
Yr ail i farch neu ful; 

Pob un yn eerdded hyd ei ben, 

Ail pont-bren ceubren cul; 

A phlant ei feistr, c’yd a’i goes, 
Bhydd iddo loes neu làch ; 

Ond caiíf Tos Sadwrn gartre’i hun, 
A bod yn frenin bach. 


Os ydy w’r Gweithiwr gwael tylawd, 
Trwy ganol gwawd a gwÿn, 

Yn gweithio’i wythnos yn y byd 
Yn ddiwyd ddiwyd ddyn, 

A llygad dyfal wlyb a sych 
Yn edrych at a nod : 

0 ! Gydymdeithiwr tua’r bedd, 

Beth ddylai’r fuchedd fod 


XtOf l IZ t G 


3 


Os ydyw’r boen ar donau'r byd, 

A’r gofìd yn lled gas, 

Mae’r Meistr yn eiriol yn y ne’ 

Fe gyrchir adre’r gwas: 

Er bod fy llwybrau’n llawn o ddrain, 
Ces f’arwain eto’n fyw ; 

Yn dawel am gysgorlau’r nos 
Hhaid aros ; Wythnos yw. 

Wrth ddechreu Wythnos einioes fer, 
Aeth llawer ar Ddydd Llun 
I lawr i orwedd yn y bedd, 

I’w hannedd oer eu hun : 

Dydd Mawrth aeth ambell rosyn pêr, 
À Mercher fwy na mwy; 

Ond beth ym ni sy’n aros nes, 

’Does ond eu banes hwy. 

Dydd lau a Gwener wedi hyn, 

I lawry bryn yn brid ; 

Y gewyn nerthol sy’n gwanhau, 

Fe gyll y gruddiau’r gwrid ; 

M cheir yn awr ond ambell ddant, 

JFy ffyniant aeth i’r ffos ; 

Mae pyldra’r llygaid im’ bod dydd 
Yn arwydd am y Nos. 


HBDYDD LON. 



Tonr— “ Mentra Gwen 


’Ewy’n dysgwyl am y dydd, 

Hedydd lon, hedydd lon, 
0 ddwyfron galon rydd, 

Hedydd lon, 

A phan y daw mi ganaf 
A thitbau am yr uchaf, 

Yn llawen i’r cynhauaf, 

Iledydd lon, íiedydd lon. 

Mae’r gweiriau ar y Uawr, 

Hedydd lon, hedydd lon, 
Paham na’s ceni ’nawr ? 

Hedydd lon, 

Ai’th gywion haeh a íaddwyd, 

A’th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A’th fron gan hiraeth dorwyd ? 

Hedydd lon, hedydd lon. 

Os galar ddaw i ti, 

Hedydd lon, hedydd lon, 
I ddyn pa sail o’i fri ? 

Hedydd lon, 

Os gofìd ddal mewn gaf el, 

Un esgyn fry mor uchel, 

E’le ífy’r ymdeithydd isel, 

Hedydd lon, hedydd lon. 



Argraffwyä gan Jones a'i Mab Áberdar. 


